Dalili ya kuumbwa ulimwengu kwa kumpwekesha Allah 


Kwa hakika Ulimwengu huu mpana na yaliyomo ndani yake katika viumbe na miujiza ni ushahidi 
mkubwa wa utukufu wa uwezo wa Allah Ta'ala na ukamilifu wa maumbile yake na hii ni dalili ya 
kumpwekesha Allah Ta'ala, na kuwa hana Mola asiyekuwa yeye wala Mungu asiyekuwa Yeye, Allah 
Ta'ala amesema: "Na katika Ishara zake ni kuwa kakuumbeni kwa udongo. Kisha mmekuwa watu mlio 
tawanyika kote kote. Na katika Ishara zake ni kuwa amekuumbieni wake zenu kutokana na nafsi zenu ili 
mpate utulivu kwao. Naye amejaalia mapenzi na huruma baina yenu. Hakika katika haya bila ya^shaka 
zipo Ishara kwa watu wanao fikiri. Na katika Ishara zake ni kuumba mbingu na ardhi, na kutafautiana 
ndimi zenu na rangi zenu. Hakika katika hayo zipo Ishara kwa wajuzi. Na katika Ish^ra zake 
kwenu usiku na mchana, na kutafuta kwenu fadhila zake. Hakika katika haya bila ya snaKa zipo isnara 
kwa watu wanao sikia. Na katika Ishara zake hukuonyesheni umeme kwa kukutieni khofu na tamaa. Na 
hukuteremshieni maji kutoka mbinguni, na kwa hayo huifufua ardhi baada ya kufa kwake. Hakika katika 
hayo zipo Ishara kwa watu wanao zingatia. Na katika Ishara zake ni kuwa mbingu na ardhizimesimama 
kwa amri yake. Kisha atakapo kuiteni mwito mmoja tu, hapo mtatoka kwenye ardhi. Na vyake Yeye 
vilivyo mbinguni na katika ardhi. Vyote vinamt'ii Yeye. " (30:20-26) 

https://www.path-2-happiness.com/sw/njia-ya-saada-kuumbwjp|<wa-ulimwengu-na-mwanadamu- 
hekima-kukirimiwa-na-lengo-hekima-ya-kuumbwa-kwa-ulim 




